દ્ધ 


માડ કરતા શીખો 


અને તમે એકબીજા પ્રત્યે માયાળુ, નમ્ર 
હુધયવાળા, એકબીજાને માફ કરતા બનો, 
જેમ ખ્રિસ્તના ખાતર ઈશ્ચરે તમને માફ કર્યા 
છે. એફેસી 4:32 


ક્ર 


ક. 


જો મારા લોકો, જેને મારા નામથી બોલાવવામાં આવે છે, તેઓ પોતાને નમ્ર કરશે, 
પ્રાર્થના કરશે, અને મારો ચહેરો શોધશે, અને તેમના દુષ્ટ માર્ગોથી પાછા ફરશે; પછી 
હું સ્વર્ગમાંથી સાંભળીશ, અને તેઓના પાપ માફ કરીશ, અને તેઓની ભૂમિને સાજો 
કરીશ. 2 કાળવૃત્તાંત 7:14 


જેનું અપરાધ માફ કરવામાં આવે છે, જેનું પાપ ઢંકાયેલું છે તે ધન્ય છે. 
ગીતશાસ્ર 32:1 


પરંતુ, તેણે કરુણાથી ભરપૂર થઈને, તેઓના અન્યાયને માફ કર્યા, અને તેઓનો નાશ 
કર્યો નહિ: હા, ઘણી વખત તેણે પોતાનો ક્રોધ દૂર કર્યો, અને તેના બધા ક્રોધને 
ઉત્તેજિત કર્યો નહીં. ગીતશાસ્ત્ર 78:38 


તમે તમારા લોકોના અન્યાયને માફ કર્યા છે, તમે તેમના બધા પાપને ઢાંકી દીધા છે. 
સેલાહ. ગીતશાસ્રર 85:2 


કેમ કે, પ્રભુ, તમે સારા છો અને માફ કરવા તૈયાર છો; અને જેઓ તમને બોલાવે છે તે 
બધા માટે ધ્યામાં પુષ્કળ. ગીતશાસ્ત્ર 86:5 


જો તું, પ્રભુ, અન્યાયને ચિહ્ધિત કરે, તો હે પ્રભુ, કોણ ઊભું રહેશે? પરંતુ તમારી સાથે 
ક્ષમા છે, જેથી તમે ભયભીત થઈ શકો. ગીતશાસ્ત્ર 130:3-4 


કેમ કેજો તમે માણસોને તેઓના અપરાધો માફ કરશો, તો તમારા સ્વર્ગીય પિતા 
પણ તમને માફ કરશે: પણ જો તમે માણસોના અપરાધોને માફ નહિ કરો, તો તમારા 
પિતા પણ તમારા અપરાધોને માફ કરશે નહીં. મેથ્યુ 6:14-15 


ન્યાય ન કરો, અને તમારો ન્યાય કરવામાં આવશે નહીં: દોષિત ન થાઓ, અને તમને 
દોષિત ઠેરવવામાં આવશે નહીં: માફ કરો, અને તમને માફ કરવામાં આવશે: 
લ્યુક 6:37 


અને ઈસુએ તેને ઉત્તર આપતા કહ્યું, સિમોન, મારે તને કંઈક કહેવું છે. અને તેણે 
કહ્યું, માસ્ટર, કડો. એક ચોક્કસ લેણદાર હતો જેના બે દેવાદાર હતા: એકને 
પાંચસો પેન્સ અને બીજા પચાસ. અને જ્યારે તેમની પાસે ચૂકવવા માટે કંઈ 
નહોતું, ત્યારે તેણે નિખાલસપણે બંનેને માફ કરી દીધા. તેથી મને કહો, તેમાંથી 
કોણ તેને સૌથી વધુ પ્રેમ કરશે? સિમોને જવાબ આપ્યો અને કહ્યું, હું ધારું છું કે 
તે, જેમને તેણે સૌથી વધુ માફ કર્યા છે. અને તેણે તેને કહ્યું, તેં યોગ્ય ન્યાય કર્યો 
છે. અને તેણે સ્ત્રી તરફ ફરીને સિમોનને કહ્યું, શું તું આ સ્ત્રીને જુએ છે? હું તમારા 
ધરમાં પ્રવેશી, તમે મને મારા પગ માટે પાણી આપ્યું નહિ; પણ તેણે મારા પગ 
આંસુઓથી ધોયા છે, અને તેના માથાના વાળથી લૂછયા છે. તેં મને કોઈ ચુંબન 
કર્યું નથી; પણ હું આવ્યો ત્યારથી આ સ્ત્રીએ મારા પગ ચુંબન કરવાનું બંધ કર્યું 
નથી. મારા માથા પર તેં તેલનો અભિષેક કર્યો નથી; પણ આ સ્ત્રીએ મારા પગ 
પર મલમ લગાવ્યો છે. તેથી હું તને કહું છું કે, તેના ઘણા પાપો માફ થયા છે; 
કારણ કે તેણીએ ખૂબ પ્રેમ કર્યો: પરંતુ જેને થોડી માફ કરવામાં આવે છે, તે 
થોડો પ્રેમ કરે છે. અને તેણે તેણીને કહ્યું, તારા પાપો માફ થયા છે. લુક 7:40-48 


તમારી જાતનું ધ્યાન રાખો: જો તમારો ભાઈ તમારી વિરુધ્ઠ 
અપરાધ કરે, તો તેને ઠપકો આપો; અને જો તે પસ્તાવો કરે, તો 
તેને માડ કરો. અને જો તે ધ્વિસમાં સાત વખત તારી વિરુધ 
અપરાધ કરે, અને ધ્વિસમાં સાત વખત તારી તરફ ફરીને કહે કે, 
હું પસ્તાવો કરું છું; તમે તેને માફ કરશો. લુક 17:3-4 


જેમનામાં આપણે તેના લોહી દ્વારા ઉ્ઠાર, પાપોની ક્ષમા, તેની 
કુપાની સંપત્તિ અનુસાર; એફેસી 1:7 


એકબીજાને સહન કરો, અને એકબીજાને માફ કરો, જો કોઈને કોઈની સામે ઝઘડો 
થાય: જેમ ખ્રિસ્તે તમને માફ કર્યા, તેમ તમે પણ કરો. કોલોસી 3:13 


જો આપણે આપણાં પાપોની કબૂલાત કરીએ, તો તે વિશ્વાસુ અને ન્યાયી છે કે તે 
આપણાં પાપોને માફ કરે છે, અને આપણને તમામ અન્યાયથી શુઇ્ઠ કરે છે. 
1 યોહાન 1:9 


કારણ કે ભગવાન કરુણા અને ધ્યાથી ભરેલા છે, સહનશીલ અને ખૂબ જ દ્યાળુ છે, 
અને પાપોને માફ કરે છે, અને દુઃખના સમયે બચાવે છે. સભાશિક્ષક 2:11 


તમારા પાડોશીને તેણે તમારી સાથે જે દુઃખ પહોંચાડ્યું છે તેને માફ કરો, તેથી જ્યારે 
તમે પ્રાર્થના કરશો ત્યારે તમારા પાપો પણ માફ કરવામાં આવશે. એક માણસ 
બીજા સામે તિરસ્કાર રાખે છે, અને શું તે પ્રભુ પાસેથી ક્ષમા માંગે છે? તે પોતાના 
જેવા માણસ પર કોઈ ધ્યા બતાવતો નથી: અને શું તે પોતાના પાપોની ક્ષમા માંગે 
છે? સભાશિક્ષક 28:2-4 


...તમે, હે ભગવાન, તમારી મહાન ભલાઈ પ્રમાણે જેમણે તમારી વિરુ્ઠ પાપ કર્યું છે 
તેઓને પસ્તાવો અને ક્ષમાનું વચન આપ્યું છે: અને તમારી અસીમ ધ્યાએ પાપીઓ 
માટે પસ્તાવો નિયુક્ત કર્યો છે, જેથી તેઓ બચાવી શકે... મનસ્સેહ 1 ની પ્રાર્થના: 1 


તમે એકબીજાને હધ્યથી પ્રેમ કરો; અને જો કોઈ માણસ તમારી વિરુછઠ પાપ કરે છે, 
તો તેની સાથે શાંતિથી વાત કરો, અને તમારા આત્મામાં છેતરપિડી ન કરો; અને જો 
તે પસ્તાવો કરે અને કબૂલ કરે, તો તેને માફ કરો. અને જો તે નિર્લજ્જ હોય અને તેના 
ખોટા કાર્યોમાં ચાલુ રહે, તો પણ તેને હૃદયથી માફ કરો, અને બધ્લો લેવાનું ભગવાન 
પર છોડી દો. ગાદીનો કરાર 2:3, 8 


